የአያልፉሽ ጦርነት 
ጌታ በለጠ ( ደብረ ማርቆስ፣ ጎጃም) 


የጎሳ ቀበሌ ውስጥ የምትገኘው አያልፉሽ የጦር ሜዳ 


ምስራቅ ጎጃም፣ እናርጅ እናውጋ ወረዳ፣ የጎሳ ቀበሌ ውስጥ አያልፉሸ የሚሉት ተራራማ 
ስፍራ አለ፡፡ አያልፉሸ የሰፈር ሥም አይደለም፣ ታሪክ የተገመደበት፣ የነጻነት ጮራ 
የፈነጠቀበት፣ አይበገሬነት የታየበት፣ ድል እንደ አፈር የታፈሰበት ምድር ነው፡፡ ከዛሬ 
እልፍ ዓመታት በፊት ወደተከናወነው ታሪክ ልመልሳችሁ፡፡ "አድዋ ላይ ጣሊያንን 
አሸንፈን ነበር” ብዬይ አላወራችሁም፣ ዓለም አውርቶታል፣ ከአጥናፍ እስከ አጥናፍ የተነገረ 
እውነት ነው፡፡ 


በ1914 ዓ/ም የጣሊያን መሪ በመኾን የተመረጠው ሞሶሎኒ አድዋ ላይ አባቶቹ 
የደረሰባቸውን አስከፊ የሽንፈት ታሪክ አቧራ ለማራገፍ ኢትዮጵያውያን ላይ የሚያርፍ 
የበቀል ጅራፍ ይዞ ተነሳ፡፡ አያሌ ቅደመ ሁኔታዎችን አመቻችቶ መስከረም 23 ቀን 1928 
ዓ/ም ኢትዮጵያ ላይ ግልጽ ወረራ ከፈተ፡፡ ኢትዮጵያውያን ወደ ማይጨው ዘምተው 
ዘምተው ያልተሳካ ውጊያ አደረጉ። ራስ እምሩ ኃይለሥላሴ የጎጃም አገር ወዳድ ጦረኞችን 
ይዘው ዘምተው ነበር፣ ያልተሳካ ውጊያ አድርገው በሽንፈት ተመለሱ። 


ጃንሆይ ራሳቸው ወታደሮቻቸውን በመያዝ መጋቢት 13 ቀን 1928 ዓ/ም በደሴ በኩል 
ዘልቀው በኮረም አልፈው ማይጨው ላይ ከጣሊያን ጦር ጋር ገጠሙ፣ አልኾነም፡፡ ጣሊያን 


ተዋጊ ጀቶችን ተጠቅማ ሕዝቡን ደበደበች፡፡ ጣሊያን አድዋ ላይ ያልነበራት አዳዲስ 
ዘመናዊ የጦር መሳሪያ ይዛ ስትመጣ ኢትዮጵያ ላይ የተለወጠ ነገር የለም። አገሬው 
ከአርባ ዓመታት በፊት በአድዋ ጦርነት ወቅት ያልነበረውን የጦር አውሮፕላኖች ሲመለከት 
እነዲኸ ሲል ተናገረ፡፡ 

ከሐበሻ ፆሎት ጣሊያኖች በለጡ፣ 

በአርባ ዘመናቸው ክንፍ አውጥተው መጡ፡፡ 


ጃንሆይ ማይጨው ላይ ሕዝብ ማስፈጀት አልፈለጉም፣ ተመልሰው በቂ ዝግጅት ለማድረግ 
ወሰኑ። አዲስ አበባ እንደ ደረሱ እነ መኮነን ሐብተወልድ (መኮነንሐብተወልድ) ማለት 
የእውቁ ዲፕሎማት አክሊሉ ሐብተ ወልድ ወንድም ናቸው) ንጉሥ ወደ ውጪ ኺደው 
ለዓለም መንግሥታት አቤቱታ ያቀርቡ ዘንድ ሐሳብ ሰጡ። ወደ ውጪ የመቬኹድን ሐሳብ 
አንዳንድ አርበኞች አልወደዱትም። ያ በእንዲያ እንዳለ ጃንሆይ ኃይለሥላሴ ሚያዚያ 23 
ቀን 1926 ዓ/ም ቤተሰቦቻቸውን፣ ታማኝ አሽከሮቻቸውን እና ውስን መኳንንትን ይዘው 
ጄኔቨ ለሚገኘው የመንግስታቱ ድርጅት አቤቱታ ለማቅረብ በተነሱ ጊዜ ከንቲባ ታከለ 
“ርማዊ ሆይ፣ የቴዎድሮስን ሞት በአገርዎ ይሙቱ፣ እንዴት እርስዎን የሚያኸል ንጉሥ 
አገሩን ለጠላት ትቶ ይሸሻል?” በማለት መሰደዳቸውን ተቃወሙ፡፡ ንጉሥ መስሚሜሚያቸው 
ጥጥ ነው፣ ከአቃቂ ተሳፍረው፣ በጅቡቲ ወደብ አድርገው ጦቢያን ጥለዋት ተሰደዱ፡፡ 


ጠላት ወዲያውኑ አዲስ አበባን ተቆጣረ። በየ ክፍለሀገሩ ያሉ አገር ወዳድ አርበኞች በጎበዝ 
አለቃ እየተደራጁ ጠላትን መቅጣት ወሰኑ። ጎጃም ውስጥ ያሉ አርበኞች በርከት ያሉ እና 
በአግባቡ የተደራጁ መኾናቸውን የሰማው የጠላት ጦር ግስጋሴውን ወደ ጎጃም አደረገ። 
በጎንደር በኩል የመጣው የጠላት ጦር አስቸጋሪውን የሰሜኑ መልክዐ ምድር አልፎ በቶሎ 
ጎጃም መግባት አልቻለም፡፡ ቢያልፍ እንኳን የቤጌምድር እና ጎጃምን ድንበር በራስ ኃይሉ 
በለው ተክለሃይማኖት የሚመራው የሞጣ አውራጃ አርበኞች ልኩን ይሰጡታል። 


በኦጋዴን በኩል ገብቶ አዲስ አበባን የተቆጣጠረው የጠላት ጦር ግስጋሴውን ወደ ጎጃም 
አደረገ፡፡ከአዲስ አበባ የተነሳው ጦር በዓባይ በረሃዎች፣ ደጅን (ጎጃም) ውስጥ ባሉ እንደ ንብ 
በሚናደፉ ጀግኖች ምከታ ደረሰበት፡፡ በታሪክ በጉልሁ የሚወሳው የጢቁ ጦርነት ተካቬደ፡፡ 


እልፍ ጀግኖች ተሰውተው የጣሊያን ጦር ጢቅን አልፎ ደብረ ማርቆስ ገባ። በሌሎች 
የጎጃም አካባቢዎች ያለው ትግል እንዳለ ኾኖ 

በደጃዝማች በላይ ዘለቀ የሚመራው የጎጃም አርበኛ 35 ቦታዎች ላይ ግጥሚያዎችን 
አደረገ፡፡ ከእነዚህ የጦር አውድማዎች አንዱ አያልፉሽ ነው፡፡ አያልፉሽ እና አካባው 
ከጥንትም በርካታ ታሪካዊ ሁነቶች ተካኺደውበታል፡፡ አያልፉሸ በትቂት ኪሎሜትሮች 
ርቀት ላይ ቋሚጨርቅ ይሉት ታሪካዊ ቦታ አለ፡፡ ጥንት ዕለት ቋሚጨርቅ ላይ የደጃች 
ብሩ ጎሹ ጦር እና የደጃዝማች ማጥንቱ ተዋጊዎች ተፋልመውበታል፡፡ የነገሩ ጅማሬ 
እንዲኸ ነው፡፡ 


ራስ ማርዬ ደጃች ጎሹ ዘውዴን ለማስገበር ወደ ጎጃም በዘለቁ ጊዜ ደጃች ጎሹ ዘውዴ ጅብላ 
ከተሰኘው ተፈጥሯዊ ምሽግ መሽገው ለጠላት አስቸገሩ፡፡ራስ ማርዬ የደጃች ጎሹን ጥጋብ 
ለማስታገስ ደጃዝማች ማጥንቱን በላያቸው ላይ ሾሟቸው፡፡ ደጃዝ ጎሹ ደጃዝማች ማጥንቱን 
“ርስቴን ልቀቅ፣ እይኾንም የምትል ከኾነ ጦርህን አዘጋጅተህ ጠብቀኝ” ብለው ላኩባቸው፡፡ 
ደጃዝማች ማጥንቱ ግጥሚያውን ፈልገውት ነበርና ቢቡኝ ውስጥ፣ ወይንወሃ ከተማ አካባቢ 
ሰበዝ ሜዳ ከተባለው ቦታ ውጊያው ተካኺዶ ደጃች ጎሹ ከታማኝ የጦር መሪዎቻቸው 
(ፊታውራሪ ባሪያው እና ፊታውራሪ ገለታ) ጋር ተይዘው ቋሚጨርቅ ታሰሩ፡፡ ይኹንን 
የሰሙት የደጃች ጎሹ ልጅ፣ ደጃች ብሩ ጦሩን አስከትለው ወደ ቋሚጨርቅ አቀኑ፡፡ በደጃች 
ብሩ ጎሹ ጦር እና በደጃዝማች ማጥንቱ ጦር መካከል ከቋሚጨርቅ እስከ አያልፉሽ ድረስ 
ከፍተኛ ውጊያ ተካኺዶ ድሉ የደጃች ብሩ ጎሹ በመኾኑ አባታቸውን አስፈትተው 
ተመለሱ፡፡ 


ቋሚጨርቅ እና አያልፉሽን የጎጃሙ መስፍን ነጉሥ ተክለሃይማኖት በወጣትነት ዘመናቸው 
ታስረውበት ነበር፡፡ የመንቆረር መስራች ደጃች ተድላ ጓሉ እንደሞቱ ወደ ስልጣን 
የመጣው ልጃቸው ልጅ ደስታ ተድላ ነበር፡፡ልጅ ደስታ (አባ ቀማው ደሴ) በነበሩበት ዘመን 
ልጅ አዳል ተሰማ (ንጉሥ ተክለሃይማኖት) ሸፍተው ስለነበረ ደጃች እምሩ አሰኔን 
ላከባቸው፡፡ ልጅ አዳል እጄ አይጨበጥም ቢሉም በግጥሚያው ልጅ አዳል ተሸንፈው ውደ 
ቋሚጨርቅ ተወስደው ታሰሩ፡፡ 


ከአያልፉሽ ተራራ በቅርብ ርቀት አንድ ታሪካዊ ገዳም አለ፣ የጀር ቅዱስ ገብርኤል 
የሚሰኝ፡፡የጀር ቅዱስ ገብርኤል ገዳም በ16ኛው መቶ ክፍለ-ዘመን በነገሱት አፄ ገላውዲዮስ 
ዘመነ- መንግስት በ1530ዎቹ በደብረወርቅ ማርያም ውስጥ መንፈሳዊ አባት በነበሩት በአባ 
ሠበነ-ዔጥሮስ አማካኝነት ነው የተተከለው፡፡ ጥንት ዕለት የጀር ቅዱስ ገብርኤል ገዳም 
ፈላሴ እየተባለ ነበር የሚጠራው፡፡ ፈላሴ ያሉት አፄ ገላዲዮስ ናቸው፡፡ ፈላሴ የሚለውን 
ሥም ያገኘው ከሌላ አካባቢ ወደ ደብረ ወርቅ ማርያም የሚመጡ ፈላሲያን (ፈልሰው 
የመጡ ምዕመናን) በማረፊያነት የሚያገለግል ስለነበረ ነው፡፡ 

የአያልፉሸ ጦርነት የተካኹደው በክረምት ነው፣ በሐምሌ መገባደጃው ላይ ተጀምሮ ነሐሴ 
መጀመሪያ ላይ ነው ያበቃው፡፡ ደጃዝማች በላይ ዘለቀ በወርኅ ነሐሴ ንስሃ ይገባሉ፣ ፆሎት 
ይይዛሉ፡፡ አንድ ዕለት ደጃዝማች በላይ ዘለቀ በጠዋት ተነስተው ወንድማቸውን (አጅጉ 
ዘለቀን) እኔ ፍልሰታን ሱባኤ ልገባ መኹዴ ነው፣ በዚኸ ወቅት ካልመጡባችሁ በስተቀር 
ገፍታችሁ አትግጠሙ ብለው ጉዚቸውን እንደጀመሩ ከእነብሴ፣ ጎንቻ እና አካባቢው በወገን 
ጦር ተመትተው በቅሎ ጭነው፣ ባንዳ አስከትለው ወደ ቢቸና ከሚኹዱ የጣሊያን 
ወታደሮች ጋር ተገናኙ፡፡ 


አርበኞች በጠላት ላይ ተኩስ ከፈቱ፡፡ ጣሊያን ከፍተኛ ቁጥር ያለው ወታደር ነበረውና 
አርበኞችን ፈተናቸው፡፡ የአያልፉሽሸ ጦርነት ደረቅጦር በመባል የሚታወቀው የጦር ክፍል 
የተሳተፈበት እጅግ ፈታኝ የጦር አውድማ ነበር፡፡በደጃዝማች በላይ ዘለቀ የተዋጊዎች 
አደረጃጀት መሰረት ደረቅ ጦር የተባለው የጦሩ ክፍል የሚሳተፈው ጦሩን ሊፈትኑ 
የሚችሉ ከባድና ረዘም ያሉ ጦርነቶች፣ ውሃ ጥም እና ረሃብ መቋቋምን የሚጠይቁ 
ውጊያዎች፣ የውጊያ ሜዳው አመቺ ያልኾነበት ግጥሚያዎች ሲኖሩ ነው፡፡ የወገን ጦር 
ተጨማሪ ዝግጅት እና ኀይል እንደሚያስፈልገው ታመነ፡፡ ከአያልፉሽ ኮረብታማ ቦታ 
በቅርብ ርቀት ላይ ከሚገኘው የድጥ የተባለው ቦታ ለጦር ዝግጅት ተመረጠ፡፡ ጦሩን 
በማዘጋጀት በኩል አርበኛው ደጃዝማች ገሠሠ እጅጉ የዋሉት ውለታ የሚዘነጋ አይደለም፡፡ 
የአያህሉሽ ላቀው ልጅ ( ልጅ ሽፈራው ገርባው) እጁን ተመትቶ ቀሰለ፡፡ የጣሊያን ወታደር 
በገፍ ጥይት ይዚል፣ የወገን ጦር ጥይት እያለቀበት ነው፡፡ ውጊያው በጨበጣ ( እጅ በእጅ) 
እንዲኾን ደጃዝማች በላይ አዘዙ እና ጎራዴያቸውን መዝዘው ነጭን እየቆረጡ ይጥሉት 
ጀመር፡፡ ሞትን ያኸል ክፉ ነገር ፊት ለፊት የተጋፈጡ የጎጃም ጀግኖች ወራሪውን 
የጣሊያን ጦር ገርፈው፣ መሳሪያውን ነጥቀው ዕድል ያለው ከየጎሳ ጊዮርጊስ ወጣ፣ ዕድል 


የመሸበት አያልፉሽ ላይ ቀረ፡፡ ጠላት መሸሽ ጀመረ፣ ዳን ግን የሐምሌ ዝናብ ያራሰው 
መሬት ለሩጫ አልተመቸም፡፡ ድሉ የጎጃም አርበኞች ኾነ፡፡ 

ከአያልፉሸ ጦርነት የተረፉ የጣሊያን አዋጊዎች ወደ ደብረ ማርቆስ በመኹድ ጣሊያን 
ለሚገኙ አለቆቻቸው ቴሌግራም በመምታት የደረሰባቸውን እልቂት ተናገሩ፡፡ በዚኸ ጊዜ 
የእንግሊዝ የደህንነት ሰዎች የጣሊያንን አዋጊዎች የግንኙነት መስመር ጠልፈውት ስለነበረ 
የነበረውን እልቂት እና የአርበኞችን ድል ለጃንሆይ ኃይለሥላሴ ይነግሯቸዋል፡፡ ጃንሆይ 
በኾነው ነገር ተደሰቱ፡፡ 


የጦር መሳሪያ በገፍ ተማረከ፡፡ የጣሊያ ተዋጊዎች ይዘውት የነበረው በቁጥር 12 የሚኾን 
የጣሊያን ባንዲራ ተማረከ፡፡ከአስራ ሁለቱ ባንዲራዎች አንዷ አሁን የጎሳ ጊዮርጊስ 
ትኛለች፡፡([ከሥር በፎቶግራፍ ይመልከቱ)፡፡ ሌላዋ አንዷ ባንዲራ ፊታራሪ ካሴ የተባሉ 
የእንቆሬ አርበኛ ይዘዋት ቆይተው በዘመነ ደርግ ለፕሬዚዳንት መንግስቱ ኃይለማርያም 
አስረከበውት አዲስ አበባ ሙዚየም ውስጥ ትገኝ ነበር፡፡ 


የአያልፉሽ ጦርነት ለጎጃም አርበኞች እንደ በረከት ይቆጠር ነበር፡፡ በጦር ሜዳ ውሎ 
የጦር መነጸር ማግኘት የጠላትን እንቅስቃሴ በርቀት ለመቃኘት ስረሚሜረዳ ለድል ያለው 
አስተዋጽኦ ቀላል አይደለም፡፡ የአያልፉሽ ጦርነት ከመካኹዱ ቀደም ብሎ የጦር መነጸር 
ያላቸው ደጃዝማች በላይ ዘለቀ፣ ደጃዝማች እጅጉ ዘለቀ፣ ፊታውራሪ ተመስገን ፈንታ እና 
ደጃዝማች መንግስቱ ተገኘ ብቻ ነበሩ፡፡ አያልፉሸ ላይ ተጨማሪ የጦር መነጸሮች 
ማግኘታቸው ድሉን የተቃና ያደርገዋል፡፡ 


አያልፉሽ ላይ የተካኹደው ጦርነት ሌላው በጎ ጎኑ 9 የውሃ መትረየስ እና ከ67 በላይ 
መለስተኛ መትረየስ ማግኘት መቻላቸው ነው፡፡ ደጃዝማች በላይ ዘለቀ መትረየስ እንዳገኙ 
መትረየስ ተኳሾችን መድበዋል፡፡ ፊታውራሪ ዘገዬ አደላ፣ ፊታውራሪ እውነቱ እጅጉ፣ ሁለቱ 
ወንድማማቾች (በለው ተሰማ እና ዶሪ ተሰማ) መትረየስ ምድብ ነበሩ፡፡ 

ከዚህ ባሻገር የጎጃም አርበኞች በደጃዝማች በላይ ዘለቀ እየተመሩ አያልፉሽ ላይ ወደ 500 
የሚጠጋ ነፍሥ ወከፍ የጦር መሳሪያዎች ማርከዋል፡፡ ልብ በሉ፣ የእነ በላይ ዘለቀ ጦር 
የአያልፉሽ ጦርነት እስከተካቬኹደበት ዕለት ድረስ የሚዋጉት በውጅግራ (በጎጃሞች አጠራር 


ውዥግራ፣ አልቤን፣ ወጨፎ፣ ናስማስር እና መስኮብ በተሰኙ የጦር መሳሪያዎች ሲኾን 
መትረየስ በስፋት ጥቅም ላይ የዋለው ከአያልፌሹ ጦርነት በኋላ ነው፡፡ 

ጀግኖች ስለ ሕዝብ እና ሐገር መሞት ክብር፣ አገርን አላስነካም ማለት ኩራት መኾኑን 
በደም እና በአጥንታቸው አስመሰከሩ፡፡ እነ በላይ ዘለቀ የሚታወቁበት አንድ ጦር ስልት 
አለ፣ አጥቅቶ መሰወር (ዘዘ 8በ9 8ህበ) የሚሉት፡፡ አያልፉሽ ላይ ጠላትን ካጠፉ በኋላ 
ደጃዝማች በላይ ዘለቀ ወደ ሱባኤያቸው ሲኹዱ የተቀሩት አርበኛች ሶማ በረሃ ውስጥ 
ወደሚገኘው እና ፊላሳው ተብሎ ወደሚታወቀው ምሽጋቸው ገቡ፡፡ አርበኛው በላይ ዘለቀ 
በጦርነት ወቅት ጥሩ አፈጻጸም ላላቸውን አርበኞችን የሚያበረታቱበት ስልት አላቸው፡፡ 
አያልፉሽ ላይ የነበረውን በስኬት የተጠናቀቀ ድል አስመልክቶ ታላቅ ግብር ( ዝግጅት) 
የተካኹደው ደጃዝማች በላይ ዘለቀ ከሱባኤ ከተመለሱ በኋላ ነው፡፡ 


በግብር ሥነ ሥርዓቱ ከጠላት ላይ መሳሪያ የነጠቀ እና ጠላትን ከነ ነፍሱ የማረከ አርበኛ 
ገንባው፣ የወዳጅ መስጫ፣ ደቦጭ እና ሳለበላይ በተባሉ ውድ እና ብርቅ መጠጫዎች ጠጅ 
እንዲጠጣ ተፈቀደለት፡፡ እጅግ የላቀ ጀብዱ የፈጸሙ ጀግኖች ከደጃዝማች በላይ ዘለቀ ጎን 
እነዲቀመጥ ተደረገ፣ ወታደራዊ የክብር ሰላምታ ተሰጣቸው፡፡ 


የጎሳ ጊዮርጊስ የምትገኘው ባንዲራ 


